IWE KINI MOSE, 

TI A NPB NI 

GENESISI. 



ORI 1c 

II atetekose Qlorun da 9run on aiye. 
2 Aiye si wa ni juju, o si sofo ; dkun- 
kun si wa loju ibu : $mi Qlorun si nrababa 
loju omi 

3 Qlorun si wipe, Ki imole ki o wa s 
impl? si wa, 

4 Qlorun si ri imoty na, pe o dara : 
Qtyrun si pala si agbedemeji im9le on 
dkunkun. 

5 Qlorun si pe im9le ni Qsan, ati dkun- 
kun ni Oru. Ati asal? ati owur$> o di 9J$ 
kioi. 

6 Qtyrun si wipe, Ki ofurufu ki o wa li 
agbedemeji omi, ki o si ya omi kuro lara 
omi. 

7 Qtyrun si se ofurufu, o si ya omi ti o 
wa nisale ofurufu kuro lara omi ti o wa 
loke ofurufu s o si ri b$. 

8 Qlorun si pe ofurufu ni Qrun. Ati 
asal? ati owur$ o di 9Jd keji 

9 Qlorun si wipe, Ki omi ab$ 9run ki o 
W9J9 p9 si ibi kan, ki iyangb? il? ki o si 
ban i o si ri b$, 

10 Qlorun si pe iyangbe U9 ni II9 ; o si 
pe iW9i9p$ omi ni Okun ; Ql9run si ri pe o 
dara 

11 Qlorun si wipe, Ki ile ki o hu oko, 
eweko ti yio ma so eso, ati igi eleso ti yio 
ma so eso ni iru tir$, ti o L- irugbin ninu 
lori ile: osiri b$, 

12 lie si su koriko jade, eweko ti nso 
eao ni ird tir& ati igi ti nso eso, ti ni 
irugbin ninu ni iru tir$ : Qlorun si ri pe o 
dara. 

13 Ati aaale ati owur$ o di 9]$ k?ta. 

14 Qlorun si wipe, Ki aw9n imol? ki o 
wfc M ofurufu ©rua, l&ti pala os&n on oru ; 



ki nw9n ki o si ma wa fun ami. ati fun 
akoko, ati fun 93$, ati fun 9dun : 

16 Ki nw9n ki o si j^ in^l? li ofurufu 
orun, lati m^le sori il? : o si ri b$. 

16 Qlorun si da im9l9 nla meji ; imole 
ti o tobi lati se akoso osan, ati imq\$ ti o 
kere lati se akoso oru : o si da aw9n iraw^ 
pelu. 

17 Ql9run si S9 w9n tyj^ li ofurufu orun v 
lati ma tan imol? sori ile, 

] 8 Ati lati se akoso osan ati akoso oru, 
ati lati pala in^l? on dkunkun ; Ql9run sn 
ri pe o dara. 

19 Ati asale ati owur$ o di 93$ kerin. 

20 Ql9run si wipe, Ki omi ki o kun fun 
$P9l°P9 W& alay© ti nrakd, ati ki $iy? ki o 
ma f6 loke ile fi oju-ofurufu 9run. 

21 Qlorun si da erinmi nlanla ati eda 
alaye gbogbo ti nrakd, ti omi kun fun li 
9P9I9P9 ni iru W9n, ati eiye abiyf ni iru r^ « 
Qlorun si ri pe o dara. 

22 Qlorun si sure fun W9n pe, $ ma bi 
si i, 9 si ma r$, ki 9 kun inu omi li okun, ki 
9iy9 ki o si ma r$ ni U9. 

23 Ati asal? ati owur$ o di 9J<J karun. 

24 Qlorun si wipe, Ki il9 ki o mu eda 
alaye ni iru r$ jade wa, eran-^ein, ati ohun 
ti nrak6, ati eranko il^ ni iru r^ : o si 
ri b? n 

25 Ql9run si da eranko H9 ni iru tir$, ati 
eran-$sin ni iru tir$, ati ohun gbogoo ti 
nrakd lori ile ni iru tir$ : Ql9run si ri pe o 
dara. 

26 Qlorun si wipe, J9 ki a d& enia li 
aworan wa, geg? bi irf wa : ki nw9n ki o 
si J9ba lori 9Ja okun, ati lori 9iye oju-orun ? 
ati lori eranko, ati lori gbogbo ity, ati lord 
ohun gbogbo ti nrakd lori O9. 

27 Bp Qlorun da enia li ftworaa r% i 



GENESISI 2, ». 



aworan Qlorun li o da a ; ati akp ati abo li 
o da W911. 

28 Qlprun si sure fun W911. Qlorun si 
wi fun W9n pe, 1£ ma bi si i, ki 9 si ma r$, 
ki 9 si gbil?, ki 9 ,i se ikawo r$ ; ki 9 si ma 
J9ba lori 9Ja okun, ati lori 9iy9 oju-orun, ati 
lori ohun alaye gbogbo ti nrakd lori H9. 

29 Qtyrun si wipe, kiye si i, Mo fi eweko 
gbogbo ti o wa lori H9 gbogbo ti nso eso fun 
nyin, ati igi gbogbo ninu eyiti ise igi eleso 
ti nso ; 9nyin ni yio ma se onJ9 fun. 

30 Ati fun gbogbo 9ranko U9, ati fun 
gbogbo 9iy9 oju-9run, ati fun ohun gbogbo 
ti o nrakd lori 1I9, ti ise alaye, ni mo fi 
©weko tutu gbogbo fun b onJ9 : o si ri 09. 

31 Qlorun si ri ohun gbogbo ti o da, si 
kiyesi i, daradara ni. Ati asal9 ati owur$ 
o di 9# k9fa. 

ORI 2. 

B^3 li a pari orun on aiye, ati gbogbo 
ogun W9n. 

2 Ni ij$ keje Qlorun si pari is? r$ ti o ti 
nse ; o si simi ni ij<J keje kuro ninu is? r$ 
gbogbo ti o ti nse. 

3 Qlorun si busi ij<J keje, o si ya a si 
mim<J ; nitori pe, ninu r$ li o simi kuro 
ninu is? r$ gbogbo ti o ti b$r9 si ise. 

4 Itan 9run on aiye ni W9nyi nigbati a 
da W9n li 9J<J ti Oluwa Ql9run da aiye on 
9run. 

5 Ati elukuluku igi igb9 ki o to wa ni 
U9, ati olukuluku eweko igb? ki nw9n ki o 
to hu : Oluwa Ql9run k6 sa ti r$jo si il9, 
k6 si si enia kan iati ro H9. 

6 $ugb9n ikuku a ti % wa, a si ma rin 
03 u U9 gbogbo. 

7 Oluwa Ql9run si fi erup9 il? 1119 enia ; 
o si mi 9ml iye si ihd imu r$ ; enia si di 
alaye 9kan, 

8 Oluwa Ql9run si gbin 9gba kan niha 
&i-drkn ni Edeni ; nib$ li si fi 9k9nrin na 
ti ti mo si. 

9 Lati inu il? li Oluwa Qlorun mu oni- 
rtlru igi hu jade wa, ti o dara ni wiwd, ti o 
si dara fun onJ9 ; igi iye p9lu larin 9gba 
na, ati igi lm9 rere ati buburu. 

10 Odd kan si ti Edeni fan wa lati rin 
9gba na ; lati ib$ li o gbe ya, o si di ipa ori 
m9rin. 

11 Oruko ekim m Pisom : on li eyiti o 
yi gbogbo ile Hafila ka, nibiti wura wa ; 

12 Wura 1I9 na si dara t nib? ni bedeliu- 
mu (ojia) wa ati okuta oniki 

13 Oruk9 odd keji si ni Gihoni : on na li 
a^fiti yi gbogbo ile Kusi ka. 



14 Ati oruk9 odd k9ta ni Hiddekeli : on 
li eyiti nsan I9 si iha ila-5rim Assiria. Ati 
odd k9rin ni Euferate. 

15 Oluwa Ql9run si mu 9k9nrin na, o 
si fi i sinu 9gba Edeni lati ma ro o, ati lati 
ma s<j> 9. 

16 Oluwa Ql9run si fi as9 fun 9k9nrin 
na pe, Ninu gbogbo igi 9gba ni ki iw9 ki 
o ma J9 : 

17 ^ugb9n ninu igi im9 rere ati bururu 
ni, iw9 kd gb9d9 J9 ninu r$ : nitoripe li 
9J<J ti iw9 ba J9 ninu r$ kiku ni iw9 o ku. 

18 Oluwa QlQrun si wipe, kd dara ki 
9k9nrin na ki o nikan ma gbe ; emi o se 
oluranl9W9 ti o dabi r$ fun u. 

19 Lati inu H9 li Oluwa Ql9run si ti da 
9ranko igb9 gbogbo, ati 9iy9 oju-9run gbo- 
gbo ; o si mu W9n t$ Adamu wa lati wd 
oruk9 ti yio 39 w9n ; oruk9koruk ti Adamu 
si 39 olukuluku 9da alaye, on li oruk9 r$. 

20 Adamu si 39 eran-$sin gbogbo, ate, 
9iy9 oju-9run, ati 9ranko igb9 gbogbo, li 
oruk9 ; sugb9n fun Adamu a kd ri oluran 
I9W9 ti o dabi r$ fun u. 

21 Oluwa Ol9run si mu orun Ajika kut 
Adamu o si sun : o si y9 9kan ninu egun 
gun-iha r^, o si fi 9ran di ipd t$ : 

22 Oluwa Ql9run si fi egungun-iha ti 
mu ni na 9k9nrin na m9 obirin, si mu 
t§ 9k9nrui na wa. 

23 Adamu si wipe, Eyiyi li egungur 
ninu egungun mi, ati eran-ara ninu ?ran.= 
ara mi : Obirin li a o ma pe e, nitori ti & 
mu u jade lati ara 9k9nrin wa. 

24 Nitori na li 9k9nrin yio se ma fi baba 
on iya r$ sil?, yio si fi ara m<J aya r$ : nw9n 
o si di ara kan. 

25 Aw?n mejeji si wa n ; ihoho, ati 
9k9nrin na ati obirin r$, nw9n kd si tiju. 

ORI 3. 

EJO sa se arakereke jii eranko igb9 iyoku 
I9 ti Oluwa Qlorun ti da. O si wi 
fun obirin na pe, 6t? li Ql9run wipe, $nyin 
kd gbod9 39 gbogbo eso igi 9gba ? 

2 Obirin na si wi fun ejd na pe, Awa b 
ma 39 ninu eso igi 9gba : 

3 $ugb9n ninu eso igi m ti o wa larin 
9gba Qlorun ti wipe, Enyin kd gbod9 J9 
ninu r£, bfli ?nyin kd gnod9 f9wokan a, ki 
?nyin ki o ma ba kti. 

4 Ejd na si wi fun obirin na pe, $nyic 
ki yio ku ikti kiku kan. 

5 Nitori Ql9run m§ pe, li 9J<J ti 9nyiD 
: ba jo ninu r$, nigbana li <?m nyin o la^ 



GENESIS! & 



enyiu o si dabi Qlorun, ? o m$ rere ati 
burttfu. 

6 Nigbati obirin na si ri pe, igi na dara 
ni ji% ati pe, o si dara fun oju, ati igi ti 
a if? lati mu ni gb$n, o mu ninu eso r$ o 
si j? t f*> si fi fun ?ko r$ pelu r$, on si j?. 

7. Oju aw?n mejeji si la, nw9n si m$ pe 
nw?niwa ni ihoho ; nw9n si gan ewe 9p9t9 
p$t nw?n si da ibant? fun ara w?n. 

8 Nw9n si gb$ ohun Oluwa Qlorun, 
nrin ninu 9gba ni itura 93$ : Adamu ati 
aya r$ si fi ara W9n pam$ kuro niwaju 
QhTJWJL Qlorun larin igi ogba. 

9 Ohjwa Qlorun si k9 si Adamu, o si 
wi f un u pe, Nibo ni iw9 wa ? 

KMO si wipe, Mo gb$ ohun re ninu 9gba, 
$ru si ba mi, nitori ti mo wa ni ihoho ; mo 
si filer* pam$. 

11 O si wi pe, Tali o wi fun 9 pe iw9 
wa ai Ihoho ? iw9 ha j? ninu igi ni, ninu 
eyiti mo pas? fun 9 pe iw9 kd gb?d9 39 f 

12 Qk?nrin na si wipe, Obirin ti iw9 fi 
pelu mi, on li o fun mi ninu eso igi na, 
©mi si j?. 

13 Olxtwa Qlorun si bi obirin na pe, 
Ewo ni iw9 se yi ? Obirin na si wipe, Ejd 
li ottarmi, mo si je. 

14 Oltjwa Ql9run si wi fun ej6 na pe, 
nitori ti iw9 ti se eyi, a fi iw9 bu ninu gbo- 
gbo era n ati ninu gbogbo eranko igb? j inu 
r? ni iw9 o ma fi w<£, erup? 0? ni iw? o ma 
j? li ?j$aiye r? gbogbo. 

15 Emi o si fi ota sarin 1W9 ati obirin 
na, ati Hsftrin iru-9m9 re ati iru-9m9 r$ : on 
o f $ 9 li ori, iw9 o si pa a ni gigise. 

16 IHin obirin na li o wipe, Emi o 69 
ip9nju ati iloyun re di pup$ ; ni ip9nju ni 
iw9 ma bimo ; l9d9 9k9 r? ni iff re yio 
ma ftlsi, on ni yio si ma se olori re. 

17 O si wi fun Adamu pe, Nitoriti iw9 
gba ohun aya re gb#, ti iw9 si je ninu eso 
igi na, ninu eyiti mo ti pas? fun 9 pe, iw? 
kd gb?d? 39 ninu r^ ; a fi il? bu nitori re ; 
ni ip9nju ni iw9 & ma 39 ninu r$ li 9J$ aiye 
r? gbogbo ; 

18 l$gun on osusu ni yio ma M jade fun 
9, iw9 o si ma 3*9 eweko igbe : 

19 li 6gun oju r? ni iw? o ma j?un, titi 
iw9 o fi pada si il? ; nitori inu r$ li a ti mu 
9 wa, erun? sa ni iw?, iw9 o si pada di 
erup?i 

20 Adamu si pe oruk9 a 7 a r $ *** Efa ; 
nitori on ni ise iya alaye gbogbo. 

21 Ati fun Adamu ati fun aya r$ li 
Olttwa Qtyrun da ?wu aw?, o si fi w$ W9n. 

22 Olfwa Qlorun si wipe, Wd o, Qk9n- 



rin na dabi 9kan ninu wa laii m$ mm e& 
bururu ; nj? nisisiyi ki o ma ba oa 9W4 ff 
ki o si mu ninu eso igi iye pelu, ki o si j$. 
ki o si ye titi lai ; 

23 Nitorina Olfwa Qlorun 16 8 i«ie 
kuro ninu 9gba Edeni, iati ma ro il? mm 
eyiti a ti mu u jade wi 

24 Bf li o le ok9ttrin na jade ; D st* .$ 
aw?n kerubu ati ida ina de lha ila oru*; 
Edeni ti nju kakiri, lati ma ?£ $na igi iy$ 
na. 



THE HOLY BIBLE IN YORUBA 

(53) 
Old Testament, Reprinted from the Edition 0/1909 

PRINTED IN GREAT BRITAIN. 



